
Íídvudarrit lil stuð'nings kirhju og kristindómi íslendinga, 
gefiff út af hinu ev. lút. kirkjufélagi fsl. í Vestrheimi. 

RITSTJÓRI JÓN BJARNASON. 

& árg. WINNIPEG, JÚLÍ 1894. Nr. 5. 


Tíunda ársþingr 

liins ev. lút. kirkjufélags íslendinga í Vestrheimi 

kom saman í kirkju VíkrsafnaSar a Mountain í Norðr-Dakota 
j>riðjudaginn 26. Júní. Eins og vcnja cr til fór fram opinber 
guðsþjónusta áðr cn þingið væri sett, og hófst hún einni klukku- 
stund fyrir hádegi. Sálmrinn 617 í sálmabókinni („Vér kom- 
úm saman á kirkjufund“) var fyrst sunginn. })ví næst las foi- 
seti kirkjufélagsins séra Jón Bjarnason 118. Davíðs sálm og 
fiutti bœn, og prédikaði því næst út af Lúk. 17, 5—6 („Auk þú 
oss trúnfik •—• o. s. frv.). Á eftir prédikaninni, scm enduð var 
með bœn og blessan, var sunginn sálmrinn Ó34 („Sú trú, sein 
fjöilin flytr“). 

Að guðsþjónustunni aflokinni var kirkjuþingið sett af for- 
seta samkvæmt ákveðnu íormi, er farið hefir verið eftir við 
sama tœkifœri á undanförnum árum. [þingsetningarform þetta, 
sem að mestu leyti er hið satna og það, er tíðkast í General 
Gouncil, verðr prentað í næsta blaði.] [)ví næst skýrði 
forseti frá, að í kirkjufélaginu stoeði söfnuðir þeir, sem nú skuiu 
ncfndir: Garðarsöfnuðr, þingvallasöfnuðr, Víkrsöfnuðr, Fjalla- 
söfnuðr, Graftonsöfnuðr, Ilallsonsöfnuðr, Vídalínssöfnuðr, Pem- 
binasöfnuðr, Brandonsöfnuðr, Frelsissöfnuðr, Fríkirkjusöfnuðr, 
þingvallanýlendusöfnuðr, Lúterssöfnuðr, Winnipegsöfnuðr, Sel- 
kirksöfnuðr, Víðinessöfnuðr, Arnessöfnuðr, Brœðrasöfnuðr, 







— 66 — 


Fljótshlíðarsöfnuðr, Sfc. Pálssöfnuðr, Marshallsöfnuðr, Spanish 
Forksöfnuðr, Pétrssöfnuðr. —- þá gafc hann þess, að liinir sex 
jirestar lcirkjufélagsins væri allir viðstaddir, þessir: séra Jón 
Bjarnason, séra Friðrik J. Bergmann, séra N. Steingrhnr þor- 
láksson, séra Hafsteinn Pétrsson, séra Jónas A. Sigurðsson og 
séra Björn B. Jónsson, — sömuleiðis féhirðir kirkjufélagsins 
Arni Friðriksson. 

þar næst voru þeir Vilhelm H. Pálsson, Björn Jónsson og 
Jón S. Bergtnann kvaddir í nefnd til að rannsaka kjörbréf cr- 
indsreka frá söfnuðunum. 

2. fundr, sama dag kl. 3þ. 

Kjörbréfanefndin kom með skýrslu sína. Sæti á kirkju- 
þinginu áttu þessir erindsrekar. 

H. Hermann, Sigurðr Sigurðsson, J. Guðm. Davíðsson og 
Jón S. Bergmann frá Garðarsöfnuði; Job Sigurðsson frá þing- 
vallasöfnuði; Jóhannes Jónasson, Halldór F. Reykjalín, Tómas 
Halldórsson frá Víkrsöfnuði; Friðrik Bjarnason frá Fjallasöfn- 
uði; FinnbogiH jálmarsson frá Graftonsöfnuði; Jakob Benedikts- 
son frá Hallsonsiifnuði; Jón Sigfússon og Jónas Samsonarson 
í'rá Vídalínssöfnuði; Ólafr þorsteinsson frá Pembinasöfnuði; 
Atni Sveinsson og Friðbjörn Friðriksson frá Frelsissöfnuði; 
Björn Jónsson frá Fríkirkjusöfnuði; Vilhelm H. Pálsson, Jón A. 
Blöndal, Jón Bíklfell og Páll S. Bardal frá Winnipegsöfnuði; 
ísak Jónsson frá Selkirksöfnuði; Krisfcján Schram frá St. Páls- 
söfnuði; þorsteinn Jóhannesson frá Pétrssöfnuði. 

Allir þessir 24 erindsrekar voru komnir til kirkjuþings. 
— Frá Brandonsöfnuði kom afsökun fyrir því að geta í þetta 
skifti engan erindsreka sent til þingsins. 

Arna Sigvaldasyni, kjörnum fulltrúa frá Lincolnsöfnuði í 
Minnesota, sem eigi hefir enn reglulega gengið í kirkjufélagið, 
voru veitt sömu réttindi á kirkjuþinginu eins og öðrum erinds- 
rekum; sömuleiðis málfrelsi Jóhannesi Pétrssyni frá sama söfn- 
uði, sem einnig var kominn til þings án ];ess þó að liafa verið til 
þess kjörinn. 

Allir rituðu kirkjuþingsmennirnir undir þessa játning: 

„Vér undirskrifaðir prestar og kirkjuþiugsmenn endrtökum 
hér með hina lútersku trúarjátning safnaða vorra, er vér sem 
meðlimir hinnar lútcrsku kirkju liöfum áðr gjört, og skuldbind- 


—67— 


um oss hátíðlega til að starfa á þessu kirkjuþingi og heima í 
söfnuðum vorum að þeim málum, sem hér verða sainþykkt, sam- 
kvæint grundvallarlögum kirkjufélags vors og tilgangi þcirra.“ 

þá las forseti upp og lagði fram ársskýrslu sína þannig 
hljóðandi: 

Árið petta síðasta hefir litla breyting til framfara gjört á hin- 
um ytra hag kirkjufólags vors. Það hefir, eins og púr allir vitið, 
verið eitthverl mesta vandræðaár, sem saga pessa lands veit af að 
segja. Atvinnuskortrinn og hin almenna fjárpröng hafa heft allar 
framfarir, liinar kirkjulegu framfarirnar jafnt og aðrar. A siíkum 
hörðum tímum verða menn að gjöra sér að góðu, pó að flest öll fé- 
lagsmál standi í stað, mega pakka fyrir, ef ekki verðr aftrför. 
Guði sé lof fyrir pað, að hversu ervitt sem með kirkjumálin hefir 
gengið á árinu, sem leið, hefir hann pó haldið verndarhendi sinni 
yfir oss og pessu veika kirkjufélagi, varnað pví af miskunn sinni, 
að pessi litla stríðandi kirkja vor félli í rústir. 

Söfnuðirnir, sem kirkjufélaginu tilheyrðu í fyrra, pegarkirkju- 
pingið kom saman, voru 22, að meðtöldum söfnuði poim í Spanish 
Fork, Utah, sem séra Runólfr Runólfsson, trúboði hins enska lút- 
erska kirkjufélags General Couneil , veitir forstöðu. Síðan heíir 
cinn nýmyndaðr söfnuðr gengið í kirkjufélagið, Pétrssöfnuðr , í 
byggðarlaginu umhverfis Akra, Pembina Co. í ISI orðr-Dakota. Svo 
að tala safnaðanna, sem nú standa í kirkjufélaginu, er 23, cn auk 
peirra eru tveir söfnuðir í prestakalli séra Steingríms N. Rorláks- 
sonar í Minnesota, sem algjörlega fylgja oss í trúarlcgu tilliti, pótt 
ekki liafi peir enn formlega gengið í kirkjufélagið. Hallsonsöfn- 
uðr í Norðr-Dakota hafði utn nokkur ár sökum skorts á prosts- 
pjónustu nálega legið í dái. En á pessu ári liefir hanu aftr verið 
vakinn til lífs. 

Á árspingi í fyrra voru, eins og yðr er kunnugt, tveir guð- 
frœðingar vígðir t-il prestskapar innan kirkjufélagsins, svo að síð- 
an hafa kirkjufélags-prestarnir verið 6. Var nú til muna bœtt 
úr hinum tilfinnanlega prestaskorti, sem áðr hafði verið, og vantar 
pó mikið á enn, að allir söfnuðir vorir hafi reglulega og stöðuga 
prestspjónustu; og náttúrlega hefir kirkjufélaginu ekki heldr verið 
unnt að reka nokkra verulega missíón meðal hinna droifðu hópa af 
íslondingum, sem fyrir utan kirkjufélagið standa. Einn af prest- 
um félagsins, séra N. Steingr. Dorláksson, hefir líka, sinna eigin 
heimilisástœðna vegna, verið burtu frá söfnuðum sinum og kirkju- 
félagsstarfinu yfir höfuð mikinn hluta af árinu, ferðaðist til Noregs 
í haust og er nú að eins nýkominu aftr. Annar peirra, er vígðir 
voru í fyrra, séra Björn B. Jónsson, var kallaðr til að vera missíóns- 
prestr kirkjufélagsins. í fjarvist séra Steingríms pjónaði hann 
prestakalli hans um nokkra mánuði, en að öðru leyti hefir hann 
ferðazt milli hinna prestlausu safnaða og víðar um byggðir íslend- 



— 68 — 


inga nyrðra og lialdið p>ar uppi boðskap kristindómsins. Skýrsla 
frá honum sjálfum um missíónsstarf pað, er hann heíir iiaftá hendi, 
ltemr væntanlega fram á kirkjupinginu, og verðr yðr pá ljóst, 
hvernig hann hefir hagað vinnu sinni, svo og, hvernig petta fyrir- 
tœki kirkjufélagsins hefir borið sig í fjárhagslegu tilliti. Sú skuld, 
er kirkjufélagið stendr í við séra Björn, er ekki ýkja-há, en pað er 
pví að pakka, að kirkjufélagið hefir sloppið við að launa honum 
fyrir allan pann tíma, sem hann pjónaði prestakalli séra Steingr. 
h>orlákssonar. Sumir söfnuðir, sem missíónsprestrinn heimsótti og 
dvaldi hjá, hafa alls ekkert látið af hendi rakna upp í laun hans.og 
stendr nú sem sagt fyrir bragðið nokkur skuld upp á kirkjufé- 
lagið. Sú skuld parí náttúrlega að borgast liið fyrsta, en par sem 
missíóns-fyrirtœki petta er svo fjarri pví að hafa borið sig peninga- 
lega árið sem leið og harðærið enn yhrstandanda, pá er lítið útlit 
fyrir að kirkjufélagið muni sjá sér fœrtað halda svona lagaðri miss- 
íón uppi petta næstkomanda ár. Hinn prestrinn, sem vígðr var í 
fyrra, séra Jónas A. Sigurðsson, tók við prestakalli í norðaustr- 
lduta íslendingabyggðarinnar í Norðr-Dakota og pjónar par nú 
5 söfnuðum, sem áðr höfðu enga verulega prestspjónustu. 

Vígð var kirkja eins af söfnuðum vorum rétt á eftir kirkju- 
pinginu í fyrra, kirkjan í Selkirk, sem söfnuðrinn par reisti 1889. 
J>að er eina guðshúsið, sem vígt hefir verið hjá oss á árinu; en bú- 
izt er við, að önnur kirkja verði vígð pegar er kirkjupingi pessu 
er lokið; pað er kirkja Vídalínssafnaðar í norðrhluta íslendmga- 
byggðarinnar hér í Dakota. Engin ný kirkja hefir verið reist á 
árinu, svo eg vitiJf 

Skólamáli kirkjufélagsins hefir hörmulega lítið pokað áfram 
síðan í fyrra, prátt fyrir heitorðin pví viðvíkjandi, er pá voru gjörð 
af kirkjupingsmönnum. Samskotin til skólasjóðsins, sem gjörð 
hafa verið petta síðasta ár, eru náttúrlega hin mesta ómynd. En 
við öðru var naumast að búast í öðru eins árferði. Dó er pað vafa- 
laust, að meira fé hefði mátt safna, hefði menn lagt sig alla fram. 
Eg vona nú samt sem áðr, að menn skoði skólamálið sem aðalmál 
kirkjufélagsins, og kirkjuping petta reyni að hrinda pví eitthvað 
áfram. Sumir eru að ympra á pví, að réttast og ráðlegt muni, að 
byrja í kirkjufélagsins nafui á dálítilli undirbúningskennslu nú í 
haust á líkan hátt og áformað var fyrir nokkrum árum, pótt ekkert 
yrði pá af peirri tilraun fyrir pá sök, að sá, sem standa átti fyrir 
lyiirtækinu, bilaði pá á heilsunni. Ilugsa poir, sem pessu fylgja 
fram, að áhugi fyrir skólamálinu myndi helzt vakna meðal almenn- 
ings með pví móti, að byrjað væri pegar á ofrlitlum vísi til skólans, 
en eru hræddir um, að annars verði aldrei unnt að fáalmenna lilut- 
„öku fólks í málinu. Að sjálfsögðu kemr petta til álita nú á 
kirkjupinginu. Sjálfr hefi eg, eins og öll vor fjármál ganga nú, 

1) Seinna varð oss kunnugt, að Fjallasöfnuðr í Norðr-Dakota var um 
þessar sömu mundir að koma sér upp kirkju, sem kvað vera mjög mynd- 
arieg, líitst. 



- 60 - 


litla von um, að nokkur skólabyrjan, í hversu smáum stýl sein vera 
skyldi, geti með nokkru móti komizt á á pessu ári. Skyrsla frá 
skólanefndinni verðr lögð fyrir pingið. 

Samskot voru í fyrra g’ jörð á kirkjupingi til kaupa á bókasafni 
séra Eggerts heitins Briems handa kirkjufélaginu. JÞau voru að 
eins í loforðum, og vantaði pó nokkuð upp á upphæð verðs pess, 
er safnið var boðið fyrir. Upp á væntanleg 1 meiri samskot var 
safnið keypt oss til handa af hr. Sigtrygg Jónassyni, er pá var 
staddr á íslandi; tók hann pað síðan með sér til Winnipeg o<r 
fékk mér til varðveizlu. Skilagrein yfir pað af loforðunum, sem 
pegar er borgað, skal eg leggja fram fyrir petta kirkjupinop Upp- 
hæð sú, sem á vantar, er ekki stór, en hún parf endileg^a að borg- 
ast. Og svo parf kirkjufélagið líka að gjöra einhverja ráðstöfun 
fyrir varðveizlu bókanna ov notkan peirra framvegis. 

Búizt var við í fyrra, að lögsjildinfr kirkjufélagsins kœmist á 
á árinu, sem nú er liðið, og út af peirri von voru fjárhaldsmenn 
kosnir fyrir kirkjufólagið. En sú kosninor hefir orðið pyðingarlaus, 
pví að félagið er ólöirjrilt enn. t>að pótti ekki takanda í mál á 
pessu ári kostnaðarins vegna, sem er meiri en menn höfðu bú- 
izt við, ocr eg fæ ekki séð, að kirkjumál vor bíði nokkurn skaða 
við pað, pó að enn Jengr kunni að dragast með pessa löggilding. 

Egf var í fyrra að hugsa um að koma út safni af pródikunum 
eftir sjálfan mig. Hinir háttvirtu kirkjupingsmenn tóku vel í pað 
mál, vildu að ecr gæfi út boðsbréf og lofuðu að safna sem flestum 
áskrifendum hver í sínu byggðarlagi. Eg hætti pó brátt við petta 
áform; eftir pví sem meir harðnaði í ári sannfœrðist eg æ betr o<r 
betr um pað, að fyrirtœkið væri ótímabært og mór að svo stöddu 
ofvaxið. t>arf eg’ að eins að biðja afsökunar á pví, að eg í fyrra 
skyldi fara að hreifa pessu máli. 

Háttvirtu kirkjupingsmenn! Eg finn sárt til pess, hve lítið 
hefir á liðnu ári verið gjört af 03S ölluin, mönnurn kirkjufélagsins, 
fyrir málefnið drottins, en sárast finn eg til út af pví, hve vesall og 
ónytr verkamaðr eg er sjálfr. Eg vona og óska og bið, að á kom- 
anda ári verði fyrir náð guðs meira líf í kirkjufélaginu, meiri máttr 
og vilji hjá limum pess til pess að hrinda nauðsynjamálum pess 
áfram. I>að verði í Jesú nafni! 

Kosning embœttismanna 

fór ]>á f'ram, pannig: forseti séra Jón Bjarnason, varaforseti séra 
Friðrik J. Bergmann, — endrkosnir; skrifari séra Hafsteinn 
Pétrsson, varaskrifari séca Björn B. Jónsson, ■—-endrkosnir; 
féhirðir Árni Friðriksson, — endrkosinn; varaféhirðir Ii. 
Hermann. 

Fundarreglur voru því næst lesnar upp. 

í ncfnd til að íhuga ársskyrslu forseta og raða málum nið r 



—70— 


á dagskrá voru kosnir: séra Hafsteinn Pétrsson, Bji'irn Jónsson 
og Jón A. Blöndal. 

3. fundr, saina dag kl. 8 e. m. 

Nefndin út af ársskýrslu forseta m. m. kom með álit sitt 
Jmnnig: 

Vér, sem í dag vorum kosnir til Jess að að íhuga ársskýrslu forseta, og raða 
málum á dagsskrá þingsins, leyfum Oss að ber?. fram eftirfylgjandi nefndarálit: 

Kirkjuþingið lætr í ljósi gleði sfna og ánœgju yfir því, að forseti kirkjufélagsins 
séra Jón Bjarnason heíir fengið svo mikinn bata á heilsu sinni, að hann hefir getað 
mœtt á kirkjr.þingi þessu. þ>að vottar honum þakklæti sitt fyrir starfsemi hans 1 
þjónustu ki: kjufélagsins og ófreytandi áhuga á velferðarmálum þess. 

pessi mál ráðum vér þiuginu til að taka á dagskrá sína: 

1. Bókasafnsmálið. 

2. Málið um borgun á fcrðakostnaði kirkjuþingsmanna. 

3. Skólamálið, 

4. Prestleysismál safnaðanna. 

5. Samband kirkjufélagsins við Gcneral Council. 

6. Triimennska gagnvart triiarjátning kirkju vorrar. 

7. Löggilding kirkjufélagsins. 

8. Minnisvarðamálið. 

9. Sunnudagsskólamál. 

I sambandi við nefndarálit þetta voru hafnar umrœður um 
hag kirkjufélagsins á hinu liðna ári. En er þeim var lokið, var 
nefndarálitið borið upp til atkvæða og samþykkt óbreytt að 
öði'u leyti en ])ví, að 4. málið á dagskránni var nefnt prestþjón- 
ustumálið' í staðinn fyrir: „prestleysismál safnaðanna“. 

Bókasafnsmálinu, sem fyrst var á dagskránni, frestað í 
bráðina, en í þess stað tekið fyrir málið'ui-i borgvn á ferffa- 
kostnaffi kirlcjuþingsmanna. í því sett 3 manna nefnd : séra 
Steingrímr þorláksson, Halliór F. Reykjalín og Páll S. Bardal. 

Skólamálinu frestað, en tekið fyrir prestsþjómbstumáliff. 
I því sett 5 rr.anna nefnd : séra Fi iðrik J. Berginann, séra Haf- 
steinn Pétrsson, Árni Sigvaldason, Árni Sveinsson og Isak 
Jónsson. 

4. fundr, rniðvikud. 27. júní, ki. 9 f. m. 

Álit frá nefndinni í málinu út uf ferffakostnaffi kirkju- 
þingsmanna kom fram svo hljóðanda: 

Nefndin, sem sett var í málið um feiðakostnað kirkjuþingsmanna, leggr fyrir 
þingið eftirfylgjandi álit: 

Samkvæmt skýrslum og fundarályktunum, sem nefndinni hafa verið fengnar, 
eru 3 söfnuðir með nefndarálitinu frá í fyrra, 3 á móti, 1 með skilyrði og 8 með 
bráðabyrgðarsamj)ykktinni frá síðasta kirkjuþingi. 



—71— 


f>ótt oss þyki fyrír Jrví, að hinn sanni félagsandi ekki skyldi koma betr í ljós við 
undirtektir safnaðanna, sjáum vér oss ekki fœrt að ráða þinginu til annars en, að 
svo stöddu, að sarnþykkja bráðabyrgðarsamþykkt þá, semgjörð var á kirkjuþinginu i 
fyrra, þar sem forseta kirkjufélagsins er gefin heimild til að veita fátœkum fjcerliggj- 
andi söfnuðum,— svo framarlega sem þeir œski þess —allt upp að $25.00 úr kirkju- 
félags sjóði upp í ferðakostnað erindsreka þeirra á þing, ef fé væri fyrirliggjandi. 

Eftir all-miklar umrœður var nefndarálitið samþykkt. 

Samþýkkt, að dr. Móritz Halldórsson, sem kjörinn hafði 
verið sem varamaðr fyrir Garðarsöfnuð og nú var viðstaddr, 
skyldi sitja á kirkjuþinginu með fullkomnum erindsrekarétt- 
indum í stað H. Hermanns, sem var fjarverandi, þá er hann gæti 
eigi verið við. 

Bókasafnsmálið var þá tekið fyrir. 

Séra Jón Bjarnason lagði fram reikning frá hr. Sigtfygg 
Jónassyni og sjálfum sér yiir kostnaðinn við bókasafnið og fé 
það, er til þess hefði borgazt, og var þá sýnt, að upphæð sú, er 
vantaði á til þess að safnið væri fullborgað, var $43,55. Var 
málið rœtt um hríð og síðan í því sett 3 manna nefnd : dr, M. 
Halldórsson, Sigurðr Sigurðsson og Árni Sveinsson. 

5. fundr, sama dag, kl. 8 e. m. ! 

Nefndin í bókasafnsmálinu lagði fram álit sitt svo 
hljóðanda: 

Vér, sem kosnir vorum til aðíhuga, hvernig ráða ætti fram úr vandræðum J eim, 
sem risið hafa út af kaupum á bókasafni því, sem rœða var um á kirkjuþingi í fyrra 
og sem nú er í vörzlum forseta kirkjufélagsins, höfum komizt að þessari niðrstöðu: 
Að eina ráðið til þess að ná inn þeirri upphæð, sem enn vantar til þess að ljúka 
skuld þeirri, sem hvílir á nefndu bókasafni, sé að leita frjálsra samskota meðal hinna 
núverandi kirkjuþingsmanna og annarra, sem viðstaddir eru á þessu kirkjuþingi, og 
það J>ví fremr, sem vér álítum, að þetla mál sé frá upphafi fremr mál kirkjuþings- 
mannanna en kirkjufélagsins í heild sinni. 

Vér höfum samkvæmt framansögðn leitað samskotanna og hefir árangrinn orðið 


sá, að vér höfum fengið: í peningum. $i 8 .do 

og í loforðum. 47.00 

.Samtals. $63.00 


|>ar sem málið er nú komið á þetta stig, leyfum vér oss, að ráða hinum heif ruðu 
kirkjujungsmönnum eða kirkjujnng'nu til þess, að afhenda bókasafnið algjörlega í 
hendr nefnd þeirri, sem kosin verðr í skólamálið til gæzlu og varðveizlu og til ævar- 
andi eignar skólans, þegar hann kemst á fót; og enn fremr ráðum vér til, að bókasafn 
þetta vcrði til afnota að eins fyrir þá, sem njóta tilsagnar á skólanum, þegar hann 
kemst á fót. 

Eg undirritaðr er hinum heiðruðu samnefndarmönnum mínum samj>ykkr á 






—72— 


framan skrifuðu nefndaráliti að undan tekinni síðustu setningunni, sem byrjar á orð- 
unum: ,,og enn fremr ráðum vér til“. 

, Árni Sveinsson. 

Eftir nokkrar umrœöur var nefndarálitið samþykkt aö 

undanftílldri niðrlagsinálsgreininid: „og enn fremr.kemst 

á fót“, eins og minni hluti nefndarinnar hafði lagt til. 

Auk J>ess, sem í nefndarálitinu er tekið fram, var samþykkt, 
að skólanefndin skyldi jafnan hafa bókasafnið votryggt fyrir 
að minnsta kosti 800 doliurum. 

Borin var fram eftirfylgjandi tillaga til þingsályktunar, 
sem sömuleiðis var samþykkt í einu hljóði: 

„þingið lýsir yfir þakklæti sínu til hr. Sigtryggs Jónasson- 
ar fyrir þann góða þátt, sem hann hefir átt í því að kirkjufélag- 
ið hefir eignazt bókasafn séra Eggerts heitins Briems“. 

o rao 

Samþykkt, að bœta tveim nýjum mönnum við í nefndina í 
'prestsþjónustumálinu, og voru í nefndina settir Páll S. Bardal 
og Vilhelm H. Pálsson. 

Samhand kirlcjufélagsins við General Council. 

þtað mál var nú tekið fyrir. Kom séra Friðrik J. B’erg- 
mann moð það inn á þing og hélt í því inngangsrcnðu. Nokkrir 
fleiri tóku til máls, og var málinu siðan vísað til 5 manna ncfnd- 
ar, sem í voru : sóra Steingrímr þorláksson, séra Jónas A. Sig- 
urðsson, séra Björn B. Jónsson, Björn Jónssonog Jón A. Blöndul. 

6. fundr, fimmtud. 28. Júní, kl. 9 f. m. 

Forseti skýrði frá, að hann hefði veitt móttöku S30,00, setn 
nefndin í bókasafnsmálinu hefði fengið í samskotum frá þing- 
mönnum og öðrum. En auk þess væri loforð fengin fyrir 
$39.90 (dr. Halldórsson 85,00, Tómas Halldórsson $2.00, þorst. 
Jóhannesson $2.00, Jónas Samsonarson $2.00, Finnbogi Hjálm- 
arsson $1.00, Arni Sveinsson $3.00, Friðrik Bjarnason $1.00, 
Einar Hjörleifsson $5.00, séra Jónas A. Sigurðsson $5.00, E. H. 
Bergmann $5.00, Elis þorvaldsson $5.00, Lárus Arnason $2.00, 
Jóhannes Jónasson $1.00). 

Trúmennslca gagnvart trnarjátning kirlcju vorrar 
var næsta mál, sem tekið var fyrir Sóra Steingrímr þorláks- 
son hélt í því inngangsrœðu og skýrði það. Eftir nokkrar frek- 
ari umrœður var ályktað, að fresta málinu til óákveðins tíma. 




-73— 


Lngrjilding lcirkjufélagsins. 

Eftir nokkrar umrœður var samþykkt, að 3 manna nefnd 
skyldi sett til að búa málið þannig undir, að á næsta kirkju- 
þingi, sem haldið yrði í Manitoba, gæti kirkjufélagið samþykkt 
löggildinguna formlega. 

I þessa nefnd voru því næst kosnir þeir Yilhelm H. Pálsson, 
Jön A. Blöndal og Árni Friðriksson. 

Samþykkt var ennfremr, að önnur nefnd skyldi sett til 
þess að undirbúa lögihling félagsins „hér fyrir sunnan“ (þ. e.: 
innan Bandaríkja) á þessu þingi, og voru í þá nefnd kvaddir: 
Sigurðr Sigurðsson, Guðm. Davíðsson og Finnbogi Hjálmarsson. 

Forseti lasupp bréf frá hr. Gísla Egilssyni, skrifara Lúters- 
safnaðar í Assineboia, þar sem frá því er skýrt, að nefndr söfn- 
uðr hafi verið leystr upp sökum mannfæðar, sem stafi af burt- 
flutningi fölks þaðan úr byggðinni. En jafnfraint er tilkynnt 
í bréfinu, að fulltrúar safnaðarins hafi samþykkt, að 30 dollarar, 
sem söfnuðrinn átti, þá er hann hætti að vera til, skyldi gefnir 
til skölasjóðs kirkjufélagsins, og skuli þetta fé afhent eigi síðar 
en í lok næstkomanda Desembermánaðar. 

Um ieið og forseti ilutti bróðurkveðju frá séra Kunólfi 
Runólfssyni í Htah inn á þingið, gat hann þess, að sami prestr 
gjörði fyrirspurn um það, hvort fáanlegr væri prestr frá kirkju- 
félaginu til safnaðarins í Spanish Fork í stað hans sjálfs, með 
því hann hefði í hug að skifta um verkahring, ef tœkifœri byð- 
ist. Og var þessu máli vísað til prestsþjónustumálsnefndarinnar. 

il Iirininvarð'ccmálið' tekið fyrir og rœtt lítið eitt, en síðan 
var því frestað þar til síðar á þinginu. 

7. fundr, sama dag kl. 9. e. m. 

Prests þjón ustumálið'. 

Nefndarálit í því máli lagt fram, þannig hljóðanda: 

Ilpvra forspti! 

Helzta atriðiö, sern nefudin í prestsþjónustumálinn tók til íhugunar, 
var ólitg | að, sem npp liefir komið í söfnuðum séra Steingr. Þorlákssonar 
i fjarveru luins j etta. síðasr. liðna ár. Sleðan liann var staddr í Noregi komu 
söfnuðir hans sér Siiman um að kalla séi’a Björn B. Jóusson fyrir prest; 
cinn söfnuðiinn segir honum upp, |uír hafa enn ekki sagt honum upp 
formlegii, en tveir senda erindsreka á kirkjuþing aðallega til að fá þeim 
vilja sínum framgengt, nð séra Steingr. hætti að vera prestr þeirra, en séra 
Björu taki við prestsþjónustu meðal þeirra. 



■74— 


Nefndin leggr þnð til, að kirkjuþingið, út af öllum þeim upplýsingum, 
sem fram hafa kornið, lýsi því yfir svo sterklega sem unnt er, að séra 
Steingr. eigi enga sök í því, að liann verðr að hætta við prestsembætti i 
söfnuðum sfnum og verðskuldi bæði sem maðr og presr allt hið sama 
traustog hina sömu virðing, sem kirkjufélagið heflr ávallt til hans borið, 
frá því fju-st, er hann kom í þjónustu þess. 

Nefndin ieggr það til, að nauðsynlegt sö undir kringumstœðum þeim, 
sem eru fyrir hendi, að séra B. 13. Jóihsoq taki köllun þeirri, er liann hefir 
fengið frá söfnuðunum í Minnesota. 

Vér álítum það óhœfu, að kirkjufélagið sleppi séra Steingrírai úr þjón- 
ustu sinni, svo framarlega nokkur vegr verði sjáanlegr til að njóta þjón- 
ustu hans. 

í tilefni af fyrirspurn séra K. Runólfssonar í Utha til forseta kirkjufé- 
lagsins lætr nefndin þess getið, að hún áiítr kirkjufélaginu alveg ofvaxið 
að útvega nokkurn prest í stað séra Runólfs, eins og nú er ástatt. 

I sambandi viS nefndarálitið var og logS fram þessi skýrsla 
frá missiónsj)resti kirkjufélagsins: 

Síðan ákirkjuþinginu í fyrra liefi eg ferðazt til safnaðanna í Þingvalla- 
og Lögbergs-nýl. í Assa. tvisvar sinnum, einu sinni til Vatnsdals nýlend- 
unnar, einu sinni til Álftavatns-nýlendunnar og Shoal Like nýlendunnar, 
einu sinni til Nýja íslands, þrisvar sinnum til Argyle og þaðan tvisvar 
sinnum til byggðarinnar norðan við Glenboro, fjórum sinnum til Selkirk 
og einu sinni til Brandon. Auk þess dvaidi eg hálfan fjórða mánuð hjá 
söfnuðunum i Minnesota. Á þessum tíma hefi eg tlntt 73 guðsþjónustur, 
skírt 98 börn, fermt 52 ungmenni, gift 8 hjón og greftrað 14 manns. 
Fólk hefi eg tekið til altaris í flestum þessum liyggðum og fl. 

Eg hefi nú þegar gjört féhirði kirkjufélagsins grein fyrir fjárhagshlið 
þessa máls. Kirkjuielagið skuldar mér nú $124.30. Auðvitað á kirkju- 
fólagið eftir að fá inn töluvert af fé frá ýmsum söfnuðum, sem enn hat'a 
ekki borgað, en sem gjöra þats sjálfsagt i liaust. 

NefndarálitiS samþykkt óbreytt eftir litiar umrœður. 

Féhiröir lagöi fram reikning yfir tekjur og ittgjöld kirkju- 
félagsins fyrir hiö liöna ár. 

Reikningr yfir fjárhag‘'Sameiningarinnar”, tímnrits kirkju- 
félagsins, sömuleiðis lesinn upp og higör fram, runnsakuör og staö- 
festr af yfirskoöunarmönnum. Sýndi hann, aö blaöiö var í 
$100.10 skuld, en átti hins vegar — að nafninu— úti standandi 
hjá áskrifendam $1687.70 (nl. fyrir ö. árg. $162.50, fyrir 0. árg. 
$120.08, fyrir 7. árg. $225.02, fyrir 8. árg. $162.50, fyrir 9. árg. 
$711.00). 

8. fuhdr, föstudag 29. Júní, kl. 9 f. m. 

I ögg ilding kirlj;ifélugsiv s. 

Nefndarálit í því máli lagt fram. Lagði nefndin þaö til, 



—75— 


a<5 þetta kirkjaþing löggilti kirkjufélagið undir lögum Norðr- 
Dakota-ríkis. — Eftir að' málið hafði verið rœtt um hríð, var 
því frestað til óákveðins tíma. 

AldrstahnarJe fermingar. 

Jón Bíldfell var frainsögumaðr J;ess máls. Hélt hann inn- 
gangsroeðu málinu viðvíkjandi og lagði til, að ákveðið væri, að 
ungmcnni skyldi eigi fermd fyr en þau væri 10 ára gömul. 

Séra Jón Bjarnason kom með ]?á hreytingartillögu, að yfir- 
lýsing sú, er gjörð var á kirkjuþingi 1887 fermingunni viðvíkj- 
andi, væri staðfest þannig breytt: 

Kirkjufiingia leggr söfnuðum kirkjuféiagsius fermingaispursmálið á 
hjarta tins og hið mesta alvörumál fyrir nútíðarkristni vora. Það vill, að 
söfnuðirnir varni því, að nokkur sé fermdr að eins fyrir þá sök, nð ferming- 
ingin er almennr siðr í kirkju vorri. Það vill, að enginn sö fermdr fyr en 
allar líkur eru fengnar fyrir i>ví, að evangelíum kristindómsins s 6 orðið 
rótfast í hjarta hans og hann sé með eigin persónulegri sannfcering ákveð- 
inn í því að trúa og iifa eins og sannkristinn maðr þaðan í frá. Sem al- 
menna reglu ákveðr |>að, að fermingin sé bundin við 14 ára aldr eins og á 
íslandi, en telr þó ráðlegra, að ungmenni sé almennt fernul eidri en þar er 
tíðkanlegt. Það leggr til, að aldrei só ætlazt til af prestum félagsins, að 
þeir fermi ungmeuni fyr en þau hafa að minnsta um eins árstíma reglulega 
gengið á sd.skóla. Með tilliti til kristindómsfrœðslu vill það, að alvarlega 
sé varað við því í söfnuðunum, að aðaláherzlan sé lögð á utanbókarkunn- 
áttu, en jafnframt, að brýnt só fyrir mönnum, að allt s C undir því komið, 
að námsefnið verði andleg eign unglingsias. 

Eftir nokkrar umrœöur var ályktaö, að málinu skyldi 
frestað til næsta kiikjuþings og prestunum falið að undirbúa 
]>að að nýju. 

Samband l'cirJrjufélagsins viff General Cuuncii. 

Nefndarálit framlagt þannig hljóðanda : 

Ilerra forseti! 

Nefndin, sem sett var í málið um samband kirkjnfélagsins við Oeneral 
Council , leyfir sér að leggja fram fyrir þingið efrirfylgjandi álitsitt: 

Oss blandast ekki lmgr um, að þetta sé eitthvert hið langstqersta og þýð- 
ingarmesta mál, sem komið hetir inn á kirkjuþing. Og með því það er líka 
nýtt mál, sem söfnuðum kirkjufélagsins er nær því ókunnugt, þáálítum vér, 
n3 á [>essu þingi sé ekki unut að gjörá bindandi ákvörðun S málinu. Þess 
vegna leggjum vér það til: a) Að rnálið sé falið standandi néfnd, sem húi 
htð undir næsta kirkjúþing oa sjái sórstaklega um. að ailar nauðsynlegar 
upplýsingar í málinu og útskýringar á því verði birtar á árinu í „Sam,“, svo 
öllum söfnuðum kirltjufélagsins gefist fullt tœkifœri til þess að kynnnst 
Wálinu og ílruga það. Og 



b) Að ínúlið vm'ði svo á undan næsta kirkjuþingi boríð upp í söfnuð- 
um félagsins og undirtektir þeirra sendar til þess þings. 

Málinu frestað. 

Lögg ildingarmálið' 

um hrið rœtt, og því næst var því vísað aftr til nefndarinnar. 

9. fundr, sama dag kl. 8. e. m. 

Nýtt álit í löggildingarmálinu lagt fram svo hljóðanda: 

Herra forseti! 

Nefnd yðar í málinu um löggilding kirkjufélagsins hefir íhugað 
málið að nýju og leitað álits lögfróðs manns, og leyfir sér að skýr.i yðr frá 
niðrstöðu sinni: 

Vér teljum það nú, eins og áðr, afar þýðingarmikið fyrir kirkjufélag 
vort, að það verði löggilt sem allra fyrst, og í því skyni mælum vér með 
þvi, að löggildingarmálið verði fálið á liendr lögfrœðingi til fljótra úrslita; 
og leggjum vér til, að löggilíting, sem nái út yfir kirkjufélagið beggja 
megin landamœranna, megi framgengt verða. 

Vér leggjum og til, að sá lögfrœðingr verði útnefndr þegar á þessu 
þingi, og að hann fái sínar fyrirskipanir frá 7 fjárhaldsmö'inum Kirkjufé- 
lagsins, er útnefndir sé á þessu þingi og gegni starfi sínu þangað til 
regluleg koaning fer fram í fyrst.a sinn eftir að löggildingunni hefir fram- 
gengt orðið. 

Enn fremr leggjum vór til, að þetta þing gjöri ályktan viðvíkjandi 
kostnaði þeim, er af löggilding þessari leiðir. 

Samþykkt. 

SJcólamAlið' 

var þá fcekiS til meðferðar, og var svo látandi skýrsla frá skóla- 


nefndinni lesin upp: 

í sjóði á síðasta kirkjuþingi (1. Júlí 1893). . I 1462,99 

Vextir á árinu. 126,03 

Ágóði af Aldamótum II. 83,24 

S imskot frá Synódus í fyrra. 20,14 

Frá ónefndri konu 4 íslandi. 5,90 

Samskot innan safnaða kirkjufélagsins íyrir kirkjuþing 1804.. 202,61) 

Gjöf frá dr, M. Halldórsson, afhent skólauefndinni á kirkjtiþ.... 10 ',00 

TJpphæð skólasjóðs á kirkjuþingi. $ 2000,00 


Það, sem skólasjóðrinn hefir vaxið á árinu, er því $.‘)37,000. Það er að 
sönnu miklu minni upphæð en átt hefði að vera, en þeg ir tekið er tillit, til 
hins bága árferðis, sem verið hefir þetti síðast, liðna ár, tinnst skólanefnd- 
inni hún hafa sterkustu ástæðu til að lofa drottin fvrir árangrinn. 

Fyrir hönd hins fyrirhugaða skóla leyfir skólauefndin sér ið votta 
kirkjuþingsmönnunum hjartanlegt þakkheti si't fyrir bókasafnið, sem 
nefndinni var afhent, á þ»ssu kirkjuþingi. Þeir hafa nú á þessurn tveiinr 
siðustu kirkjuþingum höfðinglega stungið hendinni í vasa sinn og lagt 
fram á 4, hundrað dollara til þessabókasafns. Skólahugmyndinni hefir því 
aldrei miðað jafn-mikið áfram og þetta síðasta ár. 








—77- 


Nefndin treystir sér ]ivi miðr ekki til að ráða kirkjuþi nginu til að láta 
byrja kennslu þetta ár. Til þess skortir enn svo marga liluti. Góð byrjun 
er be/.ta auglýsing fyrir skólann, en lélegbyrjun mundi eyðileggja bug- 
myndina. Yér álítum ófœrt að byrja, neina því að eins, að vér liefðum 
meiri mannafla á a3 skipa en vér en nú höfum. Árferðið eitt er gildasta 
ástceðan fyrir því, að öll byrjun á kennslu þetta ár e'r að voru áliti óráðleg. 

Leggjum heldr fram alla krafta vora til að halda söfnuninni í skóia- 
sjóð áfram og látum skólamálið vera vort mikla ákugamál á þessu kom- 
anda ári, ekki siðr en liingað til. 

Skýrt frá, aö reikningrinn frá skólanefndinni væri ócndr- 
skoðaðr. Orsökin væri sú, aö féhirðir skólanefndarinnar, Friö- 
jón Friðriksson, liefði eigi komiö til þings, né heldr getaö komið 
á fund meö meðnefndarmönnum sínuin á undan þingi. 

Skólamálið var all-mikið rœtt^ cn engin sérstök álylctan 
því viðvíkjandi var tekin af þinginu.^^ 

10. fundr, laugardag 30. Júní, kl. 9 f. m. 

Samband kirkjufélagsins viff General Council. 

Eftir litlar umrœður um málið var nefndarálitið samþykkt. 

Minnisvarð'amálið'. 

Ályktað var, að fresta því enn til næsta kirkjuþings; og 
enn fremr var samþykkt, „að allir kirkjuþingsmennirnir myndi 
cinskonar „Oommittee on the Whole‘‘ yfir árið til stuðnings hinni 
standandi prestanefnd í málinu, þannig, að liver einstakr þing- 
maðr setji sér, að safna einum 2 eða 3 dollurum til fyrirtœkisins. 

Séra Hafsteini Pétrssyni falið á hendr að safna sunnudags- 
skólaskj'rslum frá kirkjuþingsmönnum til að draga saman úr 
þeim eina allsherjar skýrslu, er birt skyldi síðan í „Sam.“ og 
sömuleiðis fólkstalsskýrslum úr hinum ýmsu söfnuðum. 

Skýrsla frá yfirskoðunarmönnum kirkjufélagsreikninganna 
kom nú fram og var staðfest af kirkjuþinginu. Kirkjufélags- 
sjóðrinn var í $124.38 skuld (við missiónsprestinn séra Björn B. 
Jónsson), en upp í þá skuld var til í sjóðnum $70.20. Tekjuhalli 
var þannig $48.18. 

/Skólancfndin endrkosin (séra Friðrik J. Bergmann, séra 
Jón Bjarnason, séra Hafsteinn Pétrsson, Friðjón Friðriksson, 
Ma gnús Pálsson). 

Utgáfunefnd Sam. endrkosin. 

Ytirskoðunarmenn fyrir koinanda ár endrkosnir (Vilhelm 
H. Pálsson og séra Björn B. Jónsson). 



—78— 


Standandi nefnd kosin: séra Jón Bjarnason, séra Friðrik 
J. Bergmann, séra Hafsteinn Pétrsson. 

Aætlaðar tekjur fyrir kirkjufélagið á konianda ári $150.00. 

English Corresponding Secretary endrkosinn (séra Friðrik 
J. Bcrgmann). 

Nœsta kirkj uþ ing 

var ákveðið að lialda skyldi í Pembinasöfnuði samkvæmt tilboði 
jiaðan. Tilboð kom og fram frá Winnipegsöfnuði. 

Kirkjuþingið þakkaði Víkrsöfnuði fyrir móttökuna, for- 
scta fyrir stjórn mála á þingi og utan þings, og ritstjiira Einari 
Hjörleifssyni fyrir bókan gjörðabókar. 

Fyrirlestrar. 

Á miðvikudaginn 27. Júní, eftir miðjan dag, flutti séra 
Friðrik J. Bergmann fyrirlestr á kirkjuþinginu um Sársauk- 
ann í Ufinu, 0g á sama tíma á föstudaginn 29. Júní flutti 
séra Steingrímr þorláksson annan fyrirlcstr til svars upp á 
spurninguna: Hvccð' cr sannleikr? — Á föstudaginn skömmu ú 
undan fyrirlestri séra Steingríms fór frain altarisgönguguðs- 
þjónusta fyrir kirkjuþingsmenn og fólk úr Víkrsöfnuði, og 
prédikaði séra Steingrímr við það tœkifœri. 

Almennar umrœffur 

fóru fram á fimmtudaginn, 28. Júní, að áliðnum degi. Uin- 
rœðuefnið var: Hver afsHfti eiga Austr-íslendingar og Vestr- 
Islendingar aff liafa hvorir af annarra málum. Séra Jón 
Bjarnason hélt inngangsrœðuna. Páll S. Bardal stýrði umrœð- 
unum. 

Skömmu eftir miðjan dag á laugardaginn 30. Júní var 
kirkjuþinginu slitið af forseta eftir að hann hafði lesið 23. 
Davíðs sálm og flutt bœn. 

Sunnudagrinn næsti á eftir kirkjuþinginu var hátíðardagr 
mikill fyrir fólk í Vídalínssöfnuði, því þá fór fram vígsla á 
kirkju safnaðarins í viðrvistfjölda fólks. Forsoti kirkjufélags- 
ins séra Jón Bjarnason framkvæmdi vígsluna með aðstoð hinna 
prestanna allra, og prédikaði síðan út af Hcbr. 4, 12-13. Hm 
morguninn sama dag höfðu guðsþjónustur verið haldnar á þrem 
öðrum stöðum þar í íslendingabyggðinni: á Garðar, Eyford og 
Hallson, og prédikuðu þar hinir prestarnir, þeir er ekki eiga þar 



—79— 


heima, hver á sínum staSnum: sóra Björn B. Jónsson á Garðar, 
séra Sfceingrímr þorláksson á Eyford og sera Hafsfceinn Péfcrs- 
son á Hallson. 


Davíðs sálmr 31. 

Eftir séra Valdemar Bkiem. 


(Lag: Jcsús Kristr ac 3 Jórdan kom.) 

1. A einum þér er allfc mitt traust, 
því engri neyð eg kvíði; 
þú, drofctinn minn, ert hetja hrausfc 
og hjálpar mér í stríði. 
þitt blessað lijarta beyg að mér, 
svo bút eg fái skjóta. 

Mér öruggt bjarg og vígi ver, 
svo vörn eg megi hljófca 
og friðar fá að njóta. 


2. Minn faðir, þér í föðurhönd 
nu fel eg líf og anda. 

þú líknar bæði lífi’ og önd 
og lætr neitt ei granda. 

Ó, varðveit þú hið veika ker, 
þú veizt þar dýr er sjóðr; 
far vægt með þetfca veika gler, 
og vertu þolintnóðr.. 

Ó, heyr það, guð minn góðr. 

3. Hvert augnablik og æíistund 
er alifc í hendi þinni. 

það geymi vel þín milda mund, 
svo rnein ei nokkur vinni. 

Með ljósi þínu leið mig hér 
á lífsins myrka vegi. 
í skugga þínurn skýl þú mér, 
svo skjól eg finna tnegi, 
og féndr óttist eigi. 



—80— 


4. Minn eigin guð, cg gleöst í þér, 
eg gleðst af' raiskunn þinni, 
er bœnir mínar heyrðir liér 
og hlífðir öndu minni. 

Ó, allir ]ýð ir, elskið þann, 
scin yðr frelsað hefir, 
þá stœrilátu hrekr hann, 
en hinum umbun gefr 
occ vernd og blessan vít'r. 

O O 

_ * _ • _ 

Ilr. Sigrbjöm Sigrjónsson , l64 Kate St., sendir út ,,Sameininguna“. 


Hr. Sitrrbjðrn Sigrjónsson (164 Kaje St,) hefir frá útgafimefnd ,,Sam- 
einingarinnar" fengiö umboð til að innkalla hinar útistandandi skuldir blaðsins, 
nema frá kaupendum í Dakota, )ar sem séra friö'rik *i• Bergmann er inn- 
köllunarmaðr. Féhirðir blaðsins er hr. JÓN Blöndal, 545 William Ave. 


Biblían og nýja testamentið er til kaups hjá ritstjóra Sam. 


Lexíur fyrir sunnudagsskálann; l’riðji ársfjórðungr 1894 . 

10. lexía, sunnud. 2. Sept.: Jesú hreinsar musterið: Jóh. 2 , 13 — 25 . 

11. lexfa, sunnud. 0. Sept,: Jesús og Nikodemus: Jóh. 3 , I— 16 . 

12. lexía, sunnud. 16. Sept.: Jcsús við Jakobsbrunn: Jóh. 4 , 9 — 26 . 

13. lexía, sunnud. 23. Sept.: Bindindissemi Daníels: Dan. 1 , 8 — 20 ; 

eða: Friðarríki lvrists: Esaj. 1 , 1 — 9 . 

14. lexía, sunnud. 30. Sept.: Yfirlit. 


KIRKJUBLADIÐ , ritstj. séra J>órh. Biarnarson, Rvik, 4. árg. 1894, c. 15 arkir, 
auk ókeypis fylgiblaðs, „Nýrra kristilegra smárita,“ kostar 60 cts. og fæst hjá W.ll, 
l’álssyni, Winnipeg, Sigf. Bergmann, Garðar, N.Dak., og G.S. Sigurðssyni, Minne- 
ota, Minn. 

ísafold, lang-stœrsta blaðið á Islandi, kemr út tvisvar í vil*u allt árið, kostar 
í Amerlku $1.50. W, II, Pálsson, 618 Elgin Ave,, Winnipeg, er utsölumaðr. 


Slllllianfara hafa W. II. Pálsson 618 Elgin Ave., Winnipeg, Sigfús Berg- 
mann, Garðar, N.D., og G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn. I hverju blaði 
mynd af einhverjum mícrkum manni, flestum íslenzkum. Ivostar einn dollar. 

„SAMEININGIN 11 kemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð i Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrir fram. — Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave. Winnipeg, 
Manitoba, Canada.—Útgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), PállS.Bardal, Friðrik I. 
Bergmann, Ilafsteinn Pétrsson, N. Stgr. J’orláksson, Magnús Pálsson,Jón Bloiidal. 


PRENTSMIDJA LÖGUEROS — WINNIPEG. 



